Rudiments 
of 


SIMPLIFIED 
PATTERN MAKING 
of 
LADIES” WEAR 
(in Pilipino) 

MADALING SUNDAN | Ui 


MADALING TANDAAN 
DETALYADO AT WASTONG PADRON 


Chic R, Francisco 


t? 


Philippine Copyright c 2006 by Golden Ideas Publishing House, Inc. 


All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted 
in any form or by any meaaus, electronic or mechanical including phutocopying, 
recording, or any information storage or retrieval system, without permission in 
writing from the publisher. 


ISBN 971-91349-9-2 


Published By: 


Golden Ideas Publishing House, Inc. 
Inner Ground Floor, Lunarosa Building 
1913 Taft Avenue, Malate, Manila 
Philippines 


golden.ideas@yahoo.com 
www. booksonfashion.info 


www.gofdenhandsschook.edu.ph 


Table of Contents 
Nilalaman ng mga Pahina 
Pangkalahatan Kaalaman 
Ang Pagsukat 
Damit na May Baywang 


Paano Gawin ang Padron ng mga “Facings' 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


Kuwelyo 
“Peter Pan Collar” 


Manggas 


ng 


36 


48 


g4 


Pungkalahatang Kaalaman 


Tape measure. 

Medida o panukat. Ito ay ginagamit para makuha ung sukat at mailipat ang sukat ya 
padron na papel. Huwag gamitin ang panraya (ruler) sa paglipai ng sukat ng katawan 
sa padron na papel, sa halip ay gamitin ang medida para uniporme parati ang sukat at 
hindi paibaiba ang ginagamit na panukat. Gumamii ng medida na may malinaw na 
markang sukat pulgada at sukat na sentimetro. Kapag naglilipat ng sukat ng katawan sa 
padron na papel, hindi kailangan magkuwenta (compute) kapag kailungan hutiin ang 
sukat. Sa halip, ay tiklupin na lang ang medida sa gustong sukat. 


Halimbawa, para makuha ang 1/2 na sukat na hinihingi, tiklupin ang medida na isang 
beses na ang dulo ng medida ay babagsak sa sukat na kailangan. Hipat itong [/? na 
sukat na hinihingi sa padron na papel at markahan ang papel. 


Kailangang Sukat 
| 


Para makuha ang 1/4 na sukai na khinigingi, tiklupin ang medida ng 1/2 sa kailangun 
sukat, at ulit tiklupin ang medida ng 1/2 pa. Lalabas na itong natiklup na medida ay may 
apat na hati. Ilipat itong 1/4 na sukat na hinihingi sa padron na papel at markahan ang 
papel. 


Kailangang Sukat 


IE a a a MA mm 


1/2 ng Kailangang Sukat 


GAGANA KA NA AA AA 


. Pangkalahatang Kaalaman 


Para makuha ang 1/3 na sukat na kinigingi, tiklupin ang medida sa tatlong pare- 
parehong parte. Bawat isang parie nitong tatlong parte ay [/3 ang sukat. Hipat itong 1/3 
na sukat na hinihingi sa padron na papel at markahan ang papel. 


Kailangang Sukat 


| 
v 


1/3 ng Kailangang Sukat 
NG 


Y .HOW TO READ YOUR TAPE MEASURE IN INCHES 
PAGBASA NG MEDIDA KAPAG SUKAT SA PULGADA ANG GAGAMITIN 


eee MIN 
a LGA 
WUB 
WAN 


Panghalaitatang Kaalaman 


HOW TO READ THE TAPE MEASURE IN CENTIMITERS 
PAGBASA NG MEDIDA SA SENTIMETRO 


Pinalaki 
| mm 
| 

DI pa 
DI pal 
0 #cm O 5cm or4 cm. 
pm ENONYAY I1 

06cm. 0.7em 


.80rm. 0.30M. 


Ang paglipat ng pulgada sa sentimetro iy pinilit na maging katugmang katugma 
(halimbawa 2 na pulgada (5.1 sm.), pero miasan ay ito ay ginagawa na lang humigit 
kumulang kung hindi naman maapektohan ang sukat (halimbawa 2 na pulgada (5 smJ. 


# HOW TO MEASURE 


Ang Pagsukat 


ip 
E 
B 
Hi 
E ng gbaal 
a Ka SECANG a anang 
i 


AA AA PAETITAYWY NY #oaak tatas baa deo pada 


Kg 


#: 


B 


DB 


"HOW TO MEASURE 
ANG PAGSUKAT 


(Shouider) Balikat ( A ): Ilapat ang medida panimula sa dulo ng balikat na dumadaan 
sa batok patunggo sa kabilang dulo ng balikat. 


(Back Chest) Likod na Dibdib ( B ): Ilapat ang dulo ng medida sa linya ng likod ng 
kaliwang kilikili (dugtungan ng manggas) hanggang sa dulo ng linya ng likod ng kanang 
kilikili (dugtungan ng manggas). 


(Front Chest) Harap na Dibdib ( C ): Hapat ang dulu ng medida sa linya ng harap ng 
kaliwang kilikili (dugtungan ng manggas) hanggang sa dulo ng linya ng likod ng kanang 
kilikili (dugtungan ng manggas). 


(Bust) Dibdib (D): IHapat ang medida sa lugar ng suso, na umiikot ung medida sa 


likod, tagiliran at harap o sa kabilugan ng dibdib. 


(Tip of Bust) Dulo ng Suso ( E ): Hapat ang medida su gitna ng kanan na balikat 
hanggang sa dulo ng suso. 


(Distance of Bust) Distansiya ng Suso (F): Hapat ang dulo ng medida sa dulo ng 
kanan na suso hanggang sa dulo ng kaliwa na suso. 


(Empire Level) Kalapatan ng Emperador (G ): Hapat ang dulo ng medida sa githa 


ng kanan na balikat hanggang sa dulo ng suso papunta sa kapantayan ng ilulim ng suso. 
MULA BALIKAT MANUGANG ILAUM N, cuco- 

(Empire Circumference) Kabilugan ng Emperador ( H ): Mapait ung medida sa 
kapantayan ng emperador na sumiikot ang medida sa likod, tagiliran at harap o a 
kabilugan ng sukat ng emperiudor. 


(Front Figure) Harap na Pigura ( 1 ): lapat ang dulo ng medida sa gitnu ng kanan - 
karap na balikat hanggang sa dulo ng suso papunta sa kapantayan ng baywang. 

MAA BAKAT nwurn. Bewdne. 
(Back Figure) Likod na Pigara (JJ): Hapat ang dulo ng medida sa glina ng kanan 
likod na balikat hanggang sa dulo ng kapantayan ng baywang. 
YIMULB BRIDE. KANLUANL.” sIKO 
(Waist) Baywang (K ): [apat ang medida sa kapnatayan ng baywang'ai ipaikot ang 
medida sa likod, tagiliran at harap ng baywang o sa buong kahilugan ng baywang. 


(First Hip) Unang Balakang ( L ): Hapat ang medida sa kapantayan ng unang 
balakang na nasa may kabilugan ng tiyan. ( UNUM pane n ce ) 


SMULA.. WAIT Ume up ro Y MG DOWN. 


NAN: 
4 Ang Pagsukat 


: (Second Hip) Pangalawang Balakang ( M ): Iapat ang medida sa kapatayan ng 
FR panggalawang balakang na nasa may kabilugan ng puwet. Kung ang tiyan av mabilog, 
magdadag ng 2 na pulgada (5.1 sm.) o mahigit pa hanggang umaabot sa kaluwagan ng 
kabilugan ng usbong ng tiyan. Itong pagdadog ng sukat ay para hindi humapit ang 
- damit sa bandang tiyan. trow sejond hp PP Ft Moa Gown 70M 
J WAIST Ung. 
(Short Skirt) Maigsing Palda ( N ): Hapat ang medida sa kapantayn ng baywang 


Tv hanggang sa gustong haba ng maigsing palda. 
(Long Skirt) Mahabang Palda (O): Hapat ang medida sa kapantayan ng baywang 
hanggang sa gustong haba ng mahabang palda. 
Ah (Armhole) Butas para sa Braso (P): Ipatong ang dulo ng medida sa kanang balikat 


at ipaikot ang tedida na hapit sa kabilugan ng braso dumadaan sa kilikili hanggang 
umabot uli sa dulo ng medida na nakapatong sa balikat. “om. cV@eVt Wun 


(Length of Short Sleeve) Haba ng Maigsing Manggas ( @ ): Ilapat ang medida sa 


RA dulo ng balikat hanggang sa gustong haba ng maigsing manggas. 
REM. WIDTH po 
(Fuitest-Arm-Gircumference) Kabilugan ng Kapunuang Braso ( R ): Ipaikot ang 
medida sa kabilugan ng kapunuang braso. Kunin yuon luwag na gustong gamitin sa 
laylayan ng maigsing manggas. 
N N (Elbow Length) Haba ng Siko ( S ): Hapat ang medida sa pinakadulo ng halika? 


hanggang sa dulo ng siko. 


(Three-fourth Length) Haba na 3/4 ng Haba ng Braso ( T ): Ilapat ang medida sa 
pinakadulo ng balikat hanggang sa dulo ng 3/4 ng haba ng braso. 


USA 


(Three-fourth Circumference) Kabilugan na 3/4 ng Haba ng Braso (U ): Ipaikot paaa | 

ang medida sa dulo ng kabilugan na 3/4 ng haba ng braso. | 

Bong Sleeve Length) Haba ng Mahabang Manggas ( V ): Ilapat ang medida sa i 
pinakadulo ng balikat hanggang sa ilalim ng galanggalangan (wrist). 


(Wrist) Gulanggalangan ( W ): Ipaikot ang medida sa kabilugan ng galanggalangan. 


C (Neck) Leeg (X ): Ipaikot ang medida sa ilalim ng kabilugan ng leeg at ipasok ang 
dalawang daliri sa loob ng medida para hindi masikip ang sukat ng leeg. 


BASIC DRESS WITH WAISILINE 
DAMIT NG MAY BAYWANG 


Front Bodice Pattern. 


Pangtaas na Harap na Padron. 


Guide Line. 
Batayan na Linya. 


A 


El 


E2 


Galing sa taas na kanto ng padron 
na papel, bumaba ng 1 na pulgada 
(2.5 sm.). Markahan ito ng puntos 
A. Galing sa puntos A, gumuhit ng 
tuwid na linya na palahas na mga 
hanggang 10 pulgada (23.5 cm.). 


Kam. Center T7 


Galing sa puntos A, lumabas ng 24: 
na pulgada (6.4 sm.). Markahan ito 
ng puntos B. 


Galing sa puntos A, bumaba ng 3 na 
pulgada (7.6 sm.). Markahan ito ng 
puntos C. 


Galing sa puntos C, lumabas ng 2 4: na pulgada (6.4 sm.). Markahan ito ng 
puntos D. 


Pagkabitin ang mga puntos B at D ng tuwid na guhil. 
Pagkabitin ang mga puntos C at D ng tuwid na guhit. 


Galing sa puntos D, tumaas ng pahilis na I na pulgada (2.5 sm.i. Markahan ito 
ng punios E. 


Galing sa puntos B, bumaba ng 4: na pulgada (1.3 sm.) Markahan ito ng puntos 
El. 


Galing sa puntos C, lumabas ng 1: na pulgada (1.3 sm.). Markahan ito ng 
puntos E2. 


NAA: 


Damit na may Baywang 

Neck Line Curve. 

Kurba ng Leeg. 

B-EIl Pagkabitin ang mga puntos B at EI ng tuwid na guhit. 


EI-E Pagkabitin ang mga puntos E1 at E na maypagka kurbadong guhit na humibilog 
sa bandang puntos E. 


E-E2 Pagkabitin ang mga puntos E at E2 na bilugang guhit sa bandang puntos E at 
itong guhit ay ituloy na pabahagyang kurba pag padating sa puntos E2 


E2-C Pagkabitin ang mga puntos E2 at C ng tuwid ng guhit. 
Shoulder. 
Balikat. 


F Galing sa punios A, kunin ang kalahating sukat ng balikat. Markahan ito ng 
puntos F. 


G Galing sa puntos F, bumaba ng | Y na pulgada (4.4 sm.). Markahan ito ng 
puntos G. 


B-G Pagkabitin ang mga puntos B at G ng tuwid na guhit. Ito ay magiging guhit ng 
balikat. 


Adjustment of Neck Line Curve. 
Pag-aakma o Pag-aayos ng Kurba ng Linya ng Leeg. 


Damii na may Baywang 


Ang pag-akma o ayos ng guhit ng leeg ay kapag ang guhit ng balikat uy nagawa na. Ito 
ay importante para ang angulo ng guhit ng balikat ay hindi maiba. Sa ilustrasyon ng 
guhit ng leeg sa nakaraang pahina, yaong sukat ng pigurang maliit (small) ang ginamit, 
kaya ang pag-aakma o pag-sasaayos ay kakailanganin sa mga ibang sukat ng ligura. 
Bawat isang pag-aakma o pag-sasaayos ng bawat isang sukat ng pigura ay may “4 na 
pulgada (0.6 sm.) ang ina-akma d isina-saayos sa puntos B at puntos C su bawat 
relasyon nang mga sukat ng mga pigura. Para sa ekstra na maliit na pigura, ituloy ang 
guhit pataas para mapanatili ang angulo ng linya at iakma o isaayos ng 1 na pulgada 
(0.6 sm.) sa puntos B. Pagkatapos ay pagdugtungin ang mga puntos na ini-akma 0 
isina-ayos. Markahan uli ang ini-akma o isina-ayos na mga kanto na mga puntos B at 


C. 


Front Chest Level for Dress without Sleeves, 
Kapantayan “level” ng Itaas na Harap ng Dibdib “front chest" na Walang Manggas 


H Galing sa puntos A, bumaba ng... 


4 9: na pulgada (10.2 sm) para sa ekstra na maliit na pigura 
4 Ya na pulgada (11.4 sm.) para sa maliit na pigura 

53 na pulgada (12.7 sm) . para sa katamtaman na pigura 

5 4: na pulgada (14 sm.) - para sa malaki na pigura 

6 na pulgada (15.2 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


(O...) 


Front Chest Level for Dress with Sleeves. 
Kapantayan ng [taas na Harap ng Dibdib na may Manggas. 


H Galing sa puntos A, bumaba ng... 


4 9: na pulgada (11.4 sm.) para su ekstra na maliit na pigura 
5 na pulgada (12.7 sm.) para sa maliit na pigura 

5 7: na pulgada (14 sm) "para sa katamtaman na pigura 

6 na pulgada (15.2 sm.) para sa malaki na pigura 

6 4: na pulgada (16.5 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


Markahan ito ng puntos H. Galing sa puntos H, gumuhit ng tuwid na linya na 
mga hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.) pulabas. 


HI. Galing sa puntos F, gumuhit ng tuwid na linyang putol-putol patungo sa 
kapantayan (level) ng itaas ng harap na dibdib. 


masa maramamarrn ammo wawa aa 


Damit na may Baywang 


H2. Galing sa puntos H, kunin ang 1/2 ng sukat ng kapantayan (level) ng itaas ng 
harap na dibdib. Markahan ito ng puntos H2. [Kapag ang sukat ng kapantayan 
(level) ng itaas ng harap na dibdib ay wala, gamitin na lang ang saligan 
(standard), na ibig sabihin galing sa puntos HI, lumabas ng “4 na pulgada (1.9 
sm.) o hanggang I na pulgada (2.5 sm.). Ang puntos G, ay dapat ay bumagsak sa 
putol-putol na linya.] Markahan ito ng puntos H3. 


Armhole Level/Bust Level for Dress without Sleeyes. 


. Kapantayan ng “Armhole”/Kapantayan ng Kabilugan ng Dibdib sa Damit na Walang 


Manggas. 
I Galing sa puntos A, bumaba ng... 
7 na pulgada (17.3 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 
7 1: na pulgada (19.1 sm.) para sa maliit na pigura 
8 na pulgada (20.3 sm.) para sa katamtaman na pigura 
8 9: na pulgada (21.6 sm.) para sa malaki na pigura 
9 na pulgada (22.9 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 
O.... 


Armbole Level/Bust Level for a Dress with Sleeves. 
Kapantayan ng 'Armhole'/ Kapantayan ng Kabilugan ng Dibdib sa Damit na may 
Manggas. 


I Galing sa puntos A, bumaba ng... 


7 1h na pulgada (19.1 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 


8 na pulgada (20.3 sm.) para sa maliit na pigura 

8 4: na pulgada (21.6 sm.) para sa katamtam na pigura 

9 na pulgada (21.9 sm.) para sa malaki na pigura 

9 4: na pulgada (24.1 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


Markahan ito ng puntos I. Galing sa puntos I. gumuhit ng tuwid na linya na 
mga hanggang 15 na pulgada (38 sm.) ang haba. Ito ang magiging kapantayan 
ng “armhole' at kapantayan ng 'bust'. [Para maging simple: Ang agwat ng 
kapantayan ng harap at likod “armhole' ay 1 na pulgada (2.5 sm.). At ang agwat 
ng kapantayan sa damit na walang manggas at sa damit na may manggas ay “: 
na pulgada (1.3 sm.) sa bawat sukat ng pigura.] 


10 


Damit na may Baywang 


Bust for Fitted (around the bust) Dress without Sleeves. 
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Damit na walang Manpgas. 


F1 Galing sa puntos IL, kunin ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. Markahan 
ito na puntos I1. 

12 Galing sa puntos Il, lumabas ng 4: na pulgada (1.3 sm.), para sa kaalwanan 
kabilugan ng dibdib. [Ilong dinagdag na 7: na pulgada (1 .3 sm.) ay hiniram sa 
padron ng likod]. Markahan ito ng puntos I2. 


Bust for Relaxed (around the bust) Dress without Sleeves. 
Kabilugan ng Dibdib para sa Maalwan na Damit na walang Manggas. 


H Galing sa puntos 1, magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.) sa sukat ng kabilugan 
ng dibdib. Pagkatapos magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.), kunin ang 1/4 na 
sukat ng kabilugan ng dibdib. Markahan ito ng puntos I1. 


IP Galing sa puntos LI, lumabas ng 1: na pulgada (1.3 sm.), para sa kaulwanan ng 
dibdib. [Itong Y: na pulgada (1.3 sm.) na idinagdag ay hiniram sa likod ng 
padron.] Markahan ito ng puntos IZ. 


Bust for Fitied Dress (around the bust) with Sleeves. 
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Damit ng may Manggas. 


1H Galing sa puntos I, magdagdag ng 2 na pulgada (5.1 sm.) sa sukat ng dibdib. 
Pagkatapos magdagdag ng 2 na pulgada (53.1 sm.) sa sukat ng kabilugan ng 
dibdib, kunin ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. Markahan ito ng puntos 
H. 


12 Galing sa puntos II, lumabas ng 15 na pulgada (1.3 sm.) para sa kaalwanan ng 
kabilugan ng dibdib. [long 1: na pulgada (1.3 sm.) ay hiniram sa likod na 
padron.] Markahan ito ng 12. 


Armhole Curye for a Dress without Sleeves. 
Kurbada ng Butas ng Braso 'Armhole” para sa Damit na walang Manggas. 


J Galing sa puntos H2, gumuhit ng tuwid na linya na putol-putol patungo sa 
kapantayan (level) ng kabilugan ng dibdib na nasa mga puntos 1 at IZ. 
Markahan ito ng puntos J. 


JI Galing sa puntos H2, bumaba ng 44 na pulgada (1.9 sm.). Markahan ito ng JI. 
Ang kurba ng “armhole ' ay nagiiba depende sa mga sukat na ginamii. 


a ampunan GG NAT 


Npa a aaa 
Damit na may Baywang 


J2 Sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayang sukat ng damit na walang 
manggas, galing sa puntos J, tumaas ng palihis... 


E: bii: ONG 'E 


3 na pulgada (1.3 sm.) para sa ekstrang maliit na pigura 

3a na pulgada (1.9 sm.) para sa maliit na pigura 

1 na pulgada (2.5 sm.) para sa katamtaman na pigura 

1 # na pulgada (3.2 sm) para sa malaking pigura 

1 V: na pulgada (3.8 sm.) para sa ekstrang malaking pigura 
for-a Dress with Sleeves. 


Kurbada ng Butas ng Braso (Armhole) para sa Damit na may Manggas. 


J2 Sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayang sukat ng damit na may manggas, 
galing sa puntos J, tumaas ng palihis... 


Ja na pulgada (1.9 sm.) para sa ekstrang maliit na pigura 
1 na pulgada (2.5 sm.) para sa maliit na pigura 

1 J na pulgada (3.2 sm.) para sa katamtaman na pigura 

1 7: na pulgada (3.8 sm.) para sa malaking pigura 

1 3a na pulgada (4.4 sm) para sa ekstrang malaking pigura 


Markahan itong puntos J2. Pagkabitin ang mga puntos ng linya para makagawa 
ng kurbada ng “armhole', gumamit ng free hand' o 'armhole curve ruler". 
Pagkabitin ang mga puntos G at H2 ng bahagyang kurbada na linya. Pagkabitin 
ang mga puntos H2 at JI ng tuwid na linya. Pagkabitin ang mga puntos JI at J2 
ng kurbadang linya, gawing mas mabilog ang linya patungong puntos J2. 
Pagkabitin ang mga puntos J2 at 11 ng mas mabilog na linya sa handang I2. 
Pagkabitin ang mga puntos II at I2 ng tuwid na linya. (Para makamit ang 
makinis ng kurbang bilog, puwedeng ipagkabit ang puntos J2 na dumadaan sa 
ibabaw o ilalim ng puntos ng 12 o sa mismong puntos J2.) 


K Galing sa puntos T2, bumaba ng ... 


2 4 na pulgada (5.7 sm.) para sa ekstrang maliit na pigura 
2 4: pulgada (6.4 sm.) para sa maliit na pigura 

2 Ja na pulgada (7.0 sm.) para sa katamtamang pigura 

3 na pulgada (7.6 sm.) “para sa malaking pigura 

3 Ja na pulgada (8.3 sm.) para sa ekstrang malaking pigura 


Markahan ito ng puntos K. 


Damit na may Baywang 


KI Galing sa puntos K, bumaba ng 3 na pulgada (7.6 sm.), para sa palabis o pataan 
ng dart'. Markahan ito ng puntos KI. 

K2 Galing sa mga puntos na K at KI, kunin ang gitna. Markahan ito ng puntos 
K2. 

Tip of Bust. 

Tulis o Dulo ng “Bust. 

L Kunin ang gitna ng mga puntos B at G sa linya ng balikat. Markahan ito ng 
puntos L. 

LI Kunin ang sukat ng tulis o dulo ng “bust” (suso), sa pamamagitan ng paglapat ng 


medida o panukat ng damit sa puntos L na nakahilis ng konti patungo sa tulis o 
dulo ng dibdib (suso). Markahan ito ng puntos LI. 


L2 Galing sa puntos LI, gumahit ng tuwid na linyang putol- putol patungo su gitna 
ng padron. Markakan ang krosing o pinagkurusan ng puntos L2. Galing sa 
puntos L2, ituloy ang putol-putol na linya na palabas na mga hanggang 3 na 
pulgada (7.6 sm.). 

Distance of the Bust. 


Distansiya (agwat) ng “Bust. 


M Galing sa puntos L2, kunin ang 1/2 ng sukat ng distansiya (agwat) ng 'bust" 
(suso). Markakan ito ng punlos M. Ang puntos M ay ang kasimulaan ng puntos 
ng 'dart" 

Dart Lines. 


Linya ng mga “Darts'. 


M-K Pagkabitin ang mga puntos M at K ng tuwid na linya. 


M-KI Pagkabitin ang mga puntos na M at KI ng tuwid na linya. 


M-K2 Pagkabitin ang mga puntos na M at K2 ng tuwid na linya. 


Front Figure. 
Harap na Pigura na Pangtaas. 


N 


Galing sa puntos L, kunin ang sukat ng harap na pigura na pangtaas sa 
pamamagitan ng paglapat ng medida o “tapemeasure ” na nakahilis na bahagya, 


Damit na may Baywang 


ito ay pinapakita sa larawan guhit ng putol-putol na linya. Markahan ito ng 
puntos N. 


Galing sa puntos N, gumuhit ng tuwid na linya galing sa gitna ng harap ng 


NI 
padron. Markahan ito ng puntos NI. Pagkatapos ay ituloy ang tuwid na linya 
palabas na mga hanggang 10 na pulgada (25.5 sm). Itong linyang ito av 
magiging kapantayan (level) ng baywang. 

Waist. 

Baywang. 

[8| Galing sa puntos NI, kunin ang 1/4 ng sukat ng baywang. Markahan ito ng 
puntos O. 

01 Galing sa puntos O, lumabas ng “4 na pulgada (0.6 sm.) para sa kunting 
kaalwanan ng baywang. Markahan ito ng puntos O1. 

@2 Galing sa puntos N1, bumaha ng Ya na pulgada (0.6 sm.) para sa patag na tiyan, 


o 1: na pulgada (1.3 sm.) para sa mabilog na tiyan. Markahan ito ng puntos 02. 


02-01 Pagkabitin ang mga puntos O2 at O1 sa bahagyan kabilugan ng parte ng “curve 


ruler", 


Side Seam. 


Dugtong sa Tagiliran. 


M-KI Tupiin ang linya sa mga 
puntos M at KI. Dalhin ang 
tinuping linya na puntos M - KI 
patunggo sa linya ng mga puntos M 
at K. Aspilihan ang tupi. 


km. Center 


Damit na may Baywang 


12-01 Pagkabitin ang mga 
puntos I2 at Ol sa 
bahagyang uka ng 
curve ruler". 


Habang naka aspili 
pa ang mga puntos M 
at KI sa puntos M fo 
K, gupitin ang harap o 
na padron sa puntos 
C patungo sa mga E2 
sa E sa El sa B sa G 
sa H2 sa JI sa J2 sa 
I2 sa Ol hangang sa 
puntos O2. 


k- Center 7 


Damit na may Baywang 


Back Bodice Pattern. 
Paglikod ng Pangtaas na Padron. 


ZIPPER AlLOawWANncCE 


Ni 
: 
no 
o 
ng 
N 
T 
[v 
Ng 
a. 
ba 
N 


centers 


'Fipper Allowance. 
Palugit sa Siper 


Kadalasan, ang siper ay nakakahit sa kalagimaan ng damit. Galing sa dulo ng padron 
na papel, lumabas ng I pulgada (2.5 sm.) at gumuhit ng tuwid na linya paayon o 
" pababa para sa palugit o palabis o pataan ng siper. 


Guide Line. 
Patnubay na Linya. 


A Galing sa itaas na kanto ng padron na papel sa palabis o pataan ng siper, 
bumaba ng 1 pulgada (2.5 sm.). Markahan itong puntos A. Galing sa puntos A, 
gumuhit ng tuwid ng mga hanggang 10 pulgada (25.5 sm. ). 


16 


Damit na may Baywang 


Neck. 

Leep. 

B Galing sa puntos A, lumabas ng 2 Ya na pulgada (6.4 sm.). Markahan ito ng 
puntos B. 
Galing sa puntos A, bumaba ng 1 pulgada (2.5 sm.). Markahan ito ng puntos C. 
Galing sa puntos C, lumabas ng 2 1: na pulgada (6.4 sm). Markahan ito ng 
puntos D. 

B-D  Pagkabitin ang mga puntos B at D ng tuwid na linya. 

C-D Pagkabitin ang mga puntos C at D ng tuwid na linya. 

DI. Galing sa puntos D, tumaas ng pahilis ng 32 na pulgada (1.3 sm.). Markahan 
ito ng puntos DI. 

Neck Line Curve. 

Linya ng Kurbada ng Leeg. 
Pagkabitin ang mga puntos B at DI at C ng pabahagyang bilog na linya, na 
bumibilog sa bandang puntos D1. 

Shoulder Line. 

Linya ng Balikat. 

E Galing sa puntos A, kunin ang 1/2 ng sukat ng balikat. Markahan ito ng puntos 
E. 

F Galing sa puntos E, bumaba ng 1 44 na pulgada (4.4 sm). Markahan ito ng 
puntos F. 

B-F 5 BPagkabitin ang mga puntos B at F ng tuwid nal inya. 


17 


Damit na may Baywang 


Adjustment of Neckline Curve. 
Pag-aakma o Pag-aayos ng Kurbada ng Linya ng Leeg. 


Ang pag-akma o pag-ayos ng guhit ng leeg ay kapag ang guhit ng balikat ay nagawa na. 
Ito ay importante para ang angulo ng guhit ng balikat ay hindi maibu. Sa ilustrasyon ng 
guhit ng leeg sa nakaraang pahina, yaong sukat ng pigurang maliit (small) ang ginamit, 

a ang 'pag-aakama' o 'pag-aayos' ay kakailanganin sa mga ibang sukat ng pigura. 
Bawat isang pag-aakma o pagsasaayos ng bawat isang sukat na pigura ay 'a na pulgada 
(0.6 sm.) ang ina-akma o isina-saayos sa puntos B at puntos C sa kaukulang sukat ng 
mga pigura. Para sa ekstra na maliit na pigura, ituloy ang guhit pataas para mapanatili 
ang angulo ng linya at iakma o isaayos ng 14 na pulgada (0.6 sm.) sa puntos B. 
Pagkatapos 'ay pagdugtungin ang mga puntos na ini-akma o isina-ayos. Markahan uli 
ang ini-akma o isina-ayos na mga kanto na mga puntos B at C. 


Back Chest Level for Dress without Sleeves. 
Kapantayan ng Itaas ng Likod ng Dibdib na Damit na Walang Manggas. 


G Galing sa puntos A, bumaba ng.... 


5 na pulgada (12.7 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 
57: na pulgada (14 sm.) para sa maliit na pigura 

6 na pulgada (15.2 sm.) para sa katamtaman na pigura 

6 1: na pulgada (16.5 sm.) para sa malaki na pigura 

7 na pulgada (17.8 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


O.... 


Back Chest Level for Dress with Sleeves. 
Kapantayan ng Itaas na Likod ng Dibdib na May Manggas. 


G Galing sa puntos A, bumaba... 


5 7: na pulgada (14 sm.) para sa maliit na pigura 


18 


Damit na may Baywang 


6 na pulgada (15.2 sm.) para sa maliit na pigura 

6 5 na pulgada (16.5 sm.) para sa katamtaman na pigura 

7 na pulgada (17.8 sm.) para sa malaki na pigura 

7 4: na pulgada (19.1 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


Markahan ito ng puntos G. Galing sa puntos G, gumawa ng tuwid na guhit na 
palabas ng mga hanggang 10 pulgada (25.5 sm.). 


G1. Galing sa puntos E, gumawa ng tuwid na guhit na putol-putol patungo sa linya G 
na kapantayan ng itaas na likod ng dibdib. Markahan ng puntos G1. 


G2. Galing sa puntos G, kunin ang 1/2 ng sukat ng itaas ng likod ng dibdib. 
Markahan ito ng puntos G2. [Kung ang sukat ng itaas ng likod ng dibdib 'back 
chest' ay wala, gamitin na lang ang istandard o huwaran, na ibig sabihin galing 
puntos G1, lumabas ng Yi na pulgada (0.6 sm.) o hangang 1: na pulgada (1.3 
sm.). Markahan ito ng puntos G2.] 


Back Armhole/Bust Level for a Dress without Sleeves. 
Kapantayan ng Likod na “Armhole'/ Kabilugan ng Dibdib para sa Damit na Walang 


Manggas. 


H Galing sa puntos A, bumaba... 


8 na pulgada (20.3 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 

8 7: na pulgada (21.3 sm.) para sa maliit na pigura 

9 na pulgada (22.9 sm.) para sa katamtaman na pigura 

9 ": na pulgada (24.1 sm.) para sa malaking pigura 

10 na pulgada (25.4 sm.) para sa eksira na malaki na pigura 
Back Armbole/Bust Level for a Dress with Sleeyes. 


Kapantayan ng Likod na “Armhole”/Kabilugan ng Dibdib para sa Damit na May 
Manggas. 


H Galing sa puntos A, bumaba ng... 


8 7: na pulgada (21.6 sm.) para sa ekstra small pigura 

9 na pulgada (22.9 sm.) para sa maliit na pigura 

9 4: na pulgada (24.1 sm.) para sa medium pigura 

10 na pulgada (25.4 sm.) para sa malaki na pigura 

10 4: na pulgada (26.7 sm.) para sa ekstra na malaki ng pigura 


Markahan ito ng puntos H. Galing sa puntos H, gumuhit ng tuwid na hangang mga 13 
na pulgada (38 sm). Ito ang magiging 'level” o kapantayan ng 'armhole' at kapantayan 
ng dibdib. [Para maging Simple: Ang diperensiya sa (level) 


19 


Aro is nairita 


Damit na may Baywang 


kapantayan ng likod at ng harap na 'armhole' ay 1 pulgada (2.5 sm). At ang 
diperensiya ng (level) kapantayan ng “armhole' sa damit na may manggas at sa 
damit na walang manggas ay 1: na pulgada (1.3 sm.) sa bawat sukat ng pigura. ] 


Bust for Fitted (around the bust) Dress without Slecves. 
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Damit na Walang Manggas.) 


HI. Galing sa puntos H, kunin ang 1/4 ng sukat ng dibdib. Markahan ito na puntos 
HI. 


H2 Galing sa puntos HI, magbawas ng 1: na pulgada (1.3 sm). Itong sukat ay 
hiniram para idagdag sa harap ng pang itaas para sa kaunting kaluwagan ng 
dibdib. Markahan ito na puntos H2. Iekis ang puntos HI. [Itong 14 na pulgada 
(1.3 sm.) ay yuong idinagdag sa harap para sa kaunting kaluwagan ng dibdib. ] 


Bust for Relaxed (around the bust) Dress without Sleeves. 
Kabilugan ng Dibdib na Maluwag para sa Damit na Walang Manggas. 


, HI. Galing sa puntos H, magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.) sa sukat ng 
kabilugan ng dibdib. Pagkatapos magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.), kunin 
ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. Markahan ito na puntos HI. 


H2 Galing sa puntos HI, magbawas ng 15 na pulgada (1.3 sm). Markahan ito ng 
puntos H2. lekis ang puntos HI. 


Bast for a Fitted Dress with Sleeves. 
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Damit na may Manggas. 


HI Galing sa puntos H, magdagdag ng 2 na pulgada (5.1 sm.) sa sukat ng kabilugan 
ng dibdib. Markahan ito na puritos HI. 


H2 Galing sa puntos HI, maghawas ng 7: na pulgada (1.3 sm. ). Markahan ito ng 
puntos H2. Tekis ang puntos HI. 

Armhole Curve. 

Kurbada ng “Armhole'. 

I Pagkabitin ang mga puntos F at G2 ng putol-putol na linya. Ituloy-tuloy ang 


linyang putol-putol na galing sa mga puntos F at G2 patungo sa kapantayan 
(level) ng dibdib na nasa mga puntos H at H2. Markahan ito na puntos I. 


20 


Damit na may Baaywang 


F-G2 Pagkabitin ang mga puntos F to G2 ng linya na bahagyang kurbado na 
ginagamit ang 'armhole curve' o ang sariling pagguguhit. 


G2-H2 Pagkabitin ang mga puntos G2 at H2 ng bilugan kurba patungo sa bandang 
puntos I, na ginagamit ang 'armhole curve' o ang sariling pagguguhit. 


Back Figure. 
Likod na Pigura na Pangtaas. 


J Gamiting batayan ang pang-itaas na harap ng padron. Kunin ang sukat na 
namamagitan sa mga puntos I at NI. Ilipat ito sa likod ng padron, simula sa 
puntos H pababa. Markahan ito ng puntos J. Ito ang magiging pansamantalang 
kapantayan (level) ng likod na pigura sa pangtaas. Gumuhit ng tuwid na linya 
na may sukat ng mga hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.). 


Waist. 
Baywang. 


K Galing sa puntos J, kunin ang 1/4 ng sukat ng baywang. Markahan ito ng 
puntos K. 


KI. Galing sa puntos K, magdagdag ng “4 na pulgada (0.6 sm), para sa Aa 
kaalwanan ng baywang. Markahan ito ng puntos KI. 


K2 Galing sa puntos KI, gumuhit ng tuwid na linya na pababa patungo su mga 2 
pulgada (5 sm). Markahan ito ng puntos K2. 


K3. Galing sa puntos KI, gumuhit ng tuwid na linya na pataas patungo sa mga 3 
pulgada (7.6 sm). Markahan ito ng puntos K3. 


K3-K2 Ipagkabit ang mga puntos K3 at K2 ng tuwid na linya. 


Side Seam. 
Dugtong sa Tagiliran. 


K4 Tingnan ang nagawang pangtaas na harap na padron. Isara ng pahalang ang 
'bust darts" sa pamamagitan ng pag-aaspili nito. Kapag naaspili na ang “bust 
darts" ay sukatin ang agwat ng puntos 12 sa Ol. Magbawas ng 1/8 na pulgada 
(0.3 sm). Hipat itong sukat sa likod ng pang-itaas na pardong pangharap, 
simula sa H2 hanggang kung saan ang sukat ng dugtong sa tagiliran (side seam) 
ng harap tumama sa padron ng likod, maskisaan ito tumama sa linya ng puntos 
K3 hanggang K2. Markahan ito ng puntos K4. (Kung ang puntos K4, ay titigil sa 
puntos KI, panatiliin itong linya ng baywang sa puntos J to KI. Tekis lang ang 


21 


Mag AA Na 1 


H 
: 


Damit na may Baywang i 
H 
puntos J at palitan ng puntos KS. At iekis ang puntos KI at palitan ng puntos 
K4. Ito ay para madaling masundan ang mga nalalabing panukala. 


[Para maging simple: Aspilihin 
ang 'bust darts' ng pangtaas na 
harap na padron. Pantayin ang 
dugtong ng tagiliran “side seam' ng 
pangtaas na harap na padron sa 
dugtong ng tagiliran 'side seam' ng 
pangtaas na likod na padron, sa 
pamamagitan ng paglapat ng kanto 
ng harap na padron (puntos I2) sa 
kanto ng likod na padron (puntos 
H2). Pigilan yoon pagkalapat ng 
kaliwang sintuturo. Pagkatapos 
iurong yoong ibaba ng harap na 
padron ng kanan kamay hangang 
ang puntos Ol ay na kapatong sa 
linya sa gitna ng mga puntos K3 at 
K2 ng likod na padron. Kung saan 
man ang puntos Ol pumatong (sa 
gitna ng mga puntos K3 at K2) ay 
dapat markahan ng puntos K4. Sa 
ganitong pamamaran ay hindi na 
kailanga magbawas ng 1/8 na 
pulgada (0.3 sm.).] 


Ipagkabit ang mga puntos H2 at K4 
ng parte ng 'curve ruler' na may 
bahagyang uka. Ang duglong sa 
tagiliran ng likod (side seam) ay 
mula sa puntos H2 hanggang sa 
puntos K4. 


Waistline Adjustment. 
Pagaakama ng Linya ng Baywang. 


K5 Galing sa puntos K4, gumuhit ng tuwid na linya patunggo sa sentro ng likod. 
Markahan ito ng puntos K3. 


K5-KA4 Ipagkabit ang mga puntos K3 at K4 ng tuwid na linya. Ito na ang linya ng 


baywang. lekis na ang linya ng puntos J hanggang puntos KI, para hindi 
maguluhan. 


22 


Damit na may Baywang 


Putulin ang likod na padron mula sa 
palugit ng sipper patungo sa puntos 
C- D1 -B-F-G2- H2 - K4- KS 
hanggang sa palugit ng sipper. 


zipper alawance 


Front Skirt Pattern. 
Padron ng Harap na Palda. 


Waist. 
Baywang. 


A Galing sa pinakataas ng dulo ng 
papel na padron, bumaba ng 1 
pulgada (2.5 sm). Markahan ng 
puntos A, gumuhit ng tuwid na mga 
hanggang 10 na pulgada (25.5 sm). 
Ito ang magiging kapantayan (level) 
ng baywang. ' 


B Galing sa puntos A, fito ay yuong 
kapantayan (level) ng baywang], 
kunin ang 1/4 ng sukat ng baywang. 
Markahan ito ng puntos B. 


C Galing sa puntos B, lumabas ng | 
pulgada (2.5 sm.). Markahan ito ng 
puntos C. Itong palugit o pataan ay 


23 


Damit na ma Baywang 


para sa palugit ng “dart ' na idinadagdag at inimamarka sa loob ng padron. 


D Galing sa puntos A, bumaba ng '4 na pulgada (0.6 sm.) kapag ang puson ay 
patag, o 1: na pulgada (1.3 sm.) kapag ang puson ay bilugan. Markahan ito ng 
puntos D. 


D-C Pagkabitin ang mga puntos D at C ng maypagkabahagyan kabilugan ng parte ng 
curve ruler' Itong pag-aakma or pag-aayos ng baywang ay dahil sunusundan 
natin ang hugis ng tiyan. 


Dart. 
“Dari” 


E Galing sa puntos A, kunin ang 1/8 na sukat ng baywang (1/8 ay 1/2 ng 1/4 ng 
sukat). Markahan ito ng puntos E. 


F Galing sa puntos E, lumabas ng 7: na pulgada (1.3 sm.) para sa puntos ng “dart. 
Markahan ito ng puntos F. 


G Galing sa puntos E, lumabas ng 1: na pulgada (1.3 sm.) para sa puntos ng 'dart. 
Markahan ito ng puntos G. 


H Galing sa puntos E, gumuhit ng tuwid na linya pababa ng mga 5 1: na pulgada 
(14 sm.). Markahan ito ng puntos H. 


F-H Pagkabitin ang mga puntos F at H ng tuwid na linya. 


G-H Pagkabitin ang mga puntos G at H ng tuwid na linya. 


Lower Hip. 
Kababaang Balakang. 


I Para makuha ang babang balakang, ilapat ang dulo ng medida (tape measure) sa 
puntos A pababa sa... 


24 


Magaa-? 


C-J 


Length of the Front Skirt. 
Haba ng Harap na Palda. 


Damit na may Baywang 


5 3: na pulgada (14 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 
6 "5, na pulgada (16.3 sm.) para sa maliit na pigura 

7 5: na pulgada (19.1 sm.) para sa katamtaman na pigura 

8 5: na pulgada (21.6 sm.) para sa malaki na pigura 

9 15 na pulgada (24.1 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


Markahan ito ng puntos I. Galing sa puntos IL, gumuhit ng tuwid na mga 
hanggang 13 na pulgada (38 sm). Dito babagsak ang kapantayan ng balakang. 
(Kung sakali na ang kaitaasang balakang ay kakailanganin, ito ay sumasagitma 
sa distansiya o agwat ng kapantayan ng baywang at kapantayan ng kababaang 
balakang). 


Galing sa puntos I, kunin 
ang 1/4 ng sukat ng kababa- 
ang balakang. Markahan ito 
ng puntos J. 


Pagkabitin ang mga puntos 
C at J ng kabilugan part ng 
curve ruler". 


Galing sa puntos A, bumaba hanggang sa haba ng palda na ginugusto. 
Markahan ito ng puntos K. Galing sa puntos K, gumuhit ng tuwid na linya 
hanggang mga 15 na pulgada (38 sm.). Ho ang magiging kapantayan (level) ng 
haba ng palda. 


Galing sa puntos K, kunin ang 1/4 ng sukat ng kababaang balakang, o ibaba ang 
sukat ng mga puntos I sa J sa mga puntos K sa L. Markahan ito ng puntos L. 


Galing sa puntos K, bumaba ng 14: na pulgada (0.6 sm.) o 3: na pulgada (1.3 sm). 
Markahan ito ng puntos M. Itong pag-aakma o pag-aayos ng haba ng harap ng 
palda ay talagang kailangan. Kung anong sukat ang ginamit sapagaakma ng 
baywang ay yoon din ang sukat na gamitin sa pag-akma sa haba ng harap na 
palda. 


29 


KAI Mita KA AA AA AA KG PK NAK NAK nab ara NE PAGG baa 


Damit na may Baywang 


M-L Pagkabitin ang mga puntos M sa L ng bahagyang kabilogan ng 'curve ruler". 


. 


O.... 
: Ni 
Li Kung ginugusto ang hugis na “A-line' na palda, galing sa puntos L, magdagdag 
ng 1 1: na pulgada (3.8 sm.) o 2 na pulgada (5 sm). 
M-LI Pagkabitin ang mga puntos M sa LI ng bahagyang kabilogan ng “curve ruler”. 
Side Seam. 
Dugtong sa Tagiliran. 
J-L. 5Pagkabitin ang mga puntos J sa L ng tuwid na linya. 
O.... 
J-LI Kung “A-line' na hugis ang gusto, pagkabitin ang mga puntos J sa LI ng tuwid 
na linya. Galing puntos LI, ang pagkakabit ng linya ay hindi kailangan 
bumagsak sa puntos J, dahil iniiwasan natin ang angulong matulis sa linya ng 
dugtong sa tagiliran. Kailangan ang linya ay malinis na bumabagsak sa bandang 
puntos J. - 
Gupitin sa puntos D hanggang sa mga puntos C sa J sa L (o Li)atsaM. 
Back Skirt Pattern. 
Likod na Padron ng Palda. 
Zipper Allowance. 
Palugit sa Sipper. 
Kadalasan, ang sipper ay nakakabit sa gitnang dugtong sa likod ng damit. 
Galing sa dulo ng papel na padron, lumabas ng 1 na pulgada (2.5 sm) at " 
gumuhit ng tuwid pababa para sa palugit o palahis para sa sipper.. Ang 
larawang-guhit ay makikita sa pahinang sumusunod. n 
6 


Isulat palugit para sa zipper” dito para matandaan. 


Damit na may Baywang 


Waist. 
Baywang. 


A Galing sa itaas ng dulo ng padron M15 rr 
p na papel sa linya ng palabis sa 

gt! sipper, bumaba ng 1 na pulgada (2.5 
ke sm.). Markahan ito ng puntos A. 
| t Galing sa puntos A, gumuhit ng 
tuwid na linya na hanggang mga 10 
na pulgada (25.5 sm.). Itong linyang 
ito ay magsisilbe na kapantayan ng 

baywang. 


ky 
ian 
d 
DN 
Pan 


Galing sa puntos A (na kapantayang 
ng baywang), kunin ang 1/4 ng 


sukat ng baywang. Markahan ito ng 
puntos B. 


ZIPPER ALLOWANCE 
Cen fe, 


Galing sa puntos B, lumabas ng 1 
pulgada (2.5 sm). Markahan ito 
ng puntos C. Itong palugit na ito ay 
palugit para sa “dart” na idadagdag 
at imamarka sa padron. 


| 
D Galing sa puntos A, bumaba ng 4 k bonli. Ukg 
na pulgada (1.3 cn). Markahan ito G” 
ng puntos D. k 


Pagkabitin ang mga puntos D sa C ng curve ruler'. Itong pag-aakma o pagsa- 
saayos ay ginagawa sa padron ng likod na palda para masundan ang kalaliman 
ng likod na malapit sa sagitna na baywang. 


Dart Lines. 
Linya ng “Dart", 


E Galing sa puntos A, kunin ang 


1/8 na sukat ng baywang (1/8 ay 1/2 ng 1/4 ng 
sukat), tapos ay markahan ito 


ng puntos E. Ang puntos E ay magiging gitna ng 
palabis ng 'dart" 

hd 

nd 

Dg F Galing sa puntos E, lumabas ng 


7a na pulgada (1.3 sm.) para sa kalahati ng 
palabis ng 'dart'. Markahan ito ng puntos F. 


Galing sa puntos E, lumabas ng 7: na pulgada (1.3 sm.) para sa kalahati ng 
palabis ng “dart'. Markahan ito ng puntos G. 


27 


. Damit na may Baywang 


H Galing sa puntos E, gumuhit ng tuwid na linya pababa ng mga hanggang 6 na 
pulgada (15.2 sm.). Markahan ito ng puntos H. 

F-H Ipagkabit ang mga puntos F at H ng tuwid na linya. 

G-H Ipagkabit ang mga puntos G to H ng tuwid na linya. 

Lower Hip. 

Mababang Balakang. 

I Para makuha ang babang balakang, ilapat ang medida (tape measure) sa puntos 
A pahaba sa .... 

5 Ph na pulgada (14 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 

6 N: pulgada (16.5 sm.) para sa maliit na pigura 

7 Nh na pulgada (19.1 sm.) para sa katamtaman na pigura 

8 9: na pulgada (21.6 sm.) para sa malaki na pigura 

9 4 na pulgada (24.1 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 
Markahan ito ng puntos I. Gumuhit ng luwid na linya hanggang 15 na pulgada 
(38 sm). Ito na ang magiging linya ng mababang balakang. (Kung hakasakali 
ay kailanganin ang linya ng mataas na balakang, ito ay sagitna ng linya ng 
baywang at ng linya ng mababang balakang.) 

JI Galing sa puntos I, kumuha ng 1/4 na sukat ng mababang balakang sa 
pamamagitan ng pagtiklop ng medida ng 4 na parte. Markahan ito ng puntos J. 

C-J Ipagkabit ang mga puntos C at J ng kabilugan ng “curve ruler" 

Lengtb of the Skirt. 

Haba ng Palda. 

K Galing sa puntos A, bumaba sa gusting haba ng palda. Markahan ito ng puntos 
K. Galing sa puntos K, gumuhit ng tuwid na linya hanggang 15 na pulgada (38 
sm.) 

L Galing sa puntos K, kumuha ng 1/4 ng sukat ng mababang balakang. Markahan 
ito ng puntos L. 

J-L  Ipagkabit ang mga puntos J at L ng tuwid na linya. 

K-L Ipagkabit ang mga punlos K at L ng tuwid na linya, kung yoon hugis ng palda ay 


tuwid. 


28 


Damit na may Baywang 


KI. Kung ang hugis ng palda ay parang titik A, galing sa puntos K, bumaba ng 7: na 
pulgada (1.3 sm.). Markahan ito ng puntos KI. 


LI Kung ang hugis ng palda ay parang titik A, galing sa puntos L, bumaba ng ] Ya 
na pulgada (3.8 sm.) o 2 pulgada (5 sm.). Markahan ito ng puntos LI. 


KI-LI Ipagkabit ang mga puntos KI at LI ng bahagyang kabilugan ng 'curve ruler". 


Side Seam. 
Dugtong sa Tagiliran. 


J-L  Ipagkabit ang mga puntos J at L ng tuwid na linya. 


O.... 


J-LI Kung ang gusting hugis ay parang titik A, ipagkabit ang mga puntos J at LI ng 
tuwid na linya. Galing sa puntos LI, hindi kailang bumagsak ang linya sa puntos 
mismo, ito at para maiwasan ang kanto sa linya ng dugtong sa tagiliran. Ang 
ibig sabihin ay dapat ang linya ay unat sa parte ng puntos J. 

Gupitin upisa sa palugit ng “zipper” patunggo sa mga puntos D- C-J-L(o 
L1) at sa K (o KI). 


HOW TO DRAFT THE FACINGS. 
Paano Gawin ang Padron ng mga “Facing' 


“Facing ' ay yoon nagaakmang hugis na pirasung tela na ginagamit para matakpan ang 
hindi pa ayos na dulo ng damit. Ito ay na sa dulo ng leeg, butas ng braso, athp. Dapat 
ang mga facings" ay may unipormeng sukat, para maayos ilong tingnan. Ang alinsunod 
na pamantayan ng Yacing ' at 1 7: na pulgada (3.8 sm). 


Gaya ng ininilarawan, bakatin ang hugis ng harap at likod na leeg ng padron, at bakatin 
ang hugis ng harap at likod ng “armhole' ng padron. Markahan ang mga facings ' para 
maiwasan malito. 


30 


STRAIGHT BLOUSE WITHOUT BUST DARTS WITH SPORTS COLLAR 
Derechong Blusa na Walang “Bust Darts Mayroon Kuwelyo 


la Na 


UG 42 
Ng 5 
3 5 
T , 
N O 
O 5 
a s 
T N 
S 
tb in 
z 3 
ba 
O 
Bil 
4. 


| 


Mg 


Ib I6 
Front Pattern. 
(Harap na Padron.) 


Facing Allowance with a Kuotched (Sports) Collar. 
Palugit ng “Facing' na mayroon Kuwelyo. 


la Galing sa pinakadulo ng itaas ng pardon na papel, lumabas ng 7 na pulgada 
(17.8 sm.). Markahan ito ng puntos Ta. Itong palugil ng facing" ay kailangan 
para sa tinutuping bukasan ng leeg kapag ang damit ay may kuwelyo. 


Ib Galing sa pinakadulo ng ibaba ng padron na papel, lumabas ng 7 na pulgada 
(17.8 sm.). Markahan ito ng puntos Ib. 


la-Ib Ipagkabit ang mga puntos La at Ib ng tuwid na linya. Markahan ang agwat na 
puwang hago ng linya ng mga puntos Ta at Ib ng PALUGIT SA FACING". 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


Overlap or Buttonlap Allowance. 
Palugit sa Butones. 


Ha. Galing sa puntos la, lumabas ng “4 na pulgada (1.9 sm). Markahan itong 
puntos Ila. 


IIb. Galing sa puntos IIb, lumabas ng 4: na pulgada (1.9 sm.). Markahan itong 
puntos IIb. 


Ha-1Ib pagkabit ang mga puntos Ha-IIb ng tuwid na linya. Markahan ang agwat na 
puwang na nasagitna ng linya ng mga puntos la at Ib at linya ng mga puntos Ha 
at Ib, “PALUGIT SA BUTONES'. 

Ia-Ib Tiklupin ang mga puntos la at Ib. 


Guide Line. 
Linyang Batayan 


A Galing sa pinakataas na dulong kanto ng pardon na papel sa puntos Ha, bumaba 


ng 1 na pulgada (2.5 sm.). Markahan itong puntos A. Galing sa puntos A, 
gumuhit ng tuwid na linya sa hanggang 10 na pulgada (25.5 sm.). 


B Galing sa puntos A, bumaba ng 2 1: na pulgada (6.4 sm.). Markahan itong 
puntos B. 


Galing sa puntos A, bumaba ng 3 pulgada (7.6 sm.). Markahan itong puntos C. 


Galing sa puntos C, lumabas ng 2 1: pulgada (6.4 sm.). Markahan itong puntos 
D. 


C-D Ipagkabit ang mga puntos C at D ng tuwid pa linya. 
B-D Ipagkabit ang mga puntos B at D ng tuwid na linya. 


E Galing sa puntos D, pumanik ng palihis ng 1 pulgada (2.5 sm.). Markahan itong 
puntos E. 


El. Galing sa puntos E, bumaba ng 1: na pulgada (1.3 sm.). Markahan itong puntos 
El. 


E2 Galing sa puntos C, lumabas ng !: na pulgada (1.3 sm.). Markahan itong puntos 
E2. 


32 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


Neckline Curve. 
Kurba ng Linya ng Leeg. 


B-E1 Ipagkabit ang mga puntos B at El ng tuwid na linya. 


EI-E Ipagkabit ang mga puntos E1 at E ng bahagyan kurba nabumibilog sa may 
bandang ng puntos E. 


E-E2 Ipagkabit ang mga puntos E at E2 ng bilugan kurba sa lugar ng puntos E na 
bahagyan kurba papunta sa puntos E2. 


E2-C Ipagkabit ang mga puntos E at C ng tuwid na linya. 

Shoulder, 

Balikat. 

F Galing sa puntos A, kunin ang 1/2 ng sukat ng balikat. Markahan ito ng puntos 
F. 

G Galing sa puntos F, bumaba ng 1 4 na pulgada (4.4 sm). Markahan ito ng 
puntos G. 

B-G Ipagkabit and puntos B at G ng tuwid na linya. Ito ang magiging linya ng 
balikat. 

Neck Line Adjustment. 

Pag-aakma o Pag-aayos ng Linya ng Leeg. 
lakma o iayos ang linya ng leeg sa nasasaayon sa pigura, tingnan ang pahina 


14. 
Markahan uli ang naakma o naayos na mga kanto sa puntos B at C.' 


Front Chest Level for Blouse without Sleeves. 
Kapantayan ng Harap na Dibdib para sa Blusa na walang Manggas. 


H Para makuha ang kapantayan ng harap na dibdib, bumaba galing sa puntos A... 


4 na pulgada (10.2 sm) para sa ekstra na maliit na pigura 
4 7: na pulgada (11.4 sm.) para sa maliit na pigura 

5 na pulgada (12.7 sm.) para sa katamtaman na pigura 

5 9: na pulgada (14 sm.) para sa malaki na pigura 

6 na pulgada (15.2 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


33 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


O.... 


Front Chest Level for a Blouse with Sleeyes. 
Kapantayan ng Harap ng Dibdib para sa Blusa na may Manggas. 


4 9: na pulgada (11.4 sm) para sa ekstrang maliit na pigura 
5 na pulgada (12.7 sm.) para sa maliit na pigura 

5 na pulgada (14 sm.) para sa katamtamang pigura 

6 na pulgada (15.2 sm.) para sa malaking pigura 

6 4: na pulgada (16.2 sm.) para sa ekstrang malaking pigura 


Markahan ito ng puntos H. Galing sa puntos H, gumuhit ng tuwid na linya hanggang 
sa mga 10 na pulgada (25.5 sm.) palabas. 


HI. Galing sa puntos F, gumuhit ng putol putol na linya patunngo sa kapantayan ng 
harap na dibdib. Markahan itong sumasalikop na puntos HI. 


H2. Galing sa puntos H, kunin ang 1/2 ng sukat ng harap na dibdib. Markahan ito 
ng puntos H2. [Kung ang sukat ng harap na dibdib ay hindi nakuha, gamitin 
lang ang batayan, na ibig sabihin na galing sa puntos HI, lumabas ng Yi na 
pulgada (1.9 sm.) o 1 na pulgada (2.5 sm.).] 


Front Armhole Level/Bust Level for a Blouse without Slecves. 


Kapantayan ng Harap ng Butas ng Braso (Armhole)/ Kapantayan ng Kabilugan ng 
Dibdib ng Blusa na walang Manggas. 


T... Galing sa puntos A, humaba... 


7 na pulgada (17.8 sm) para sa ekstrang maliit na pigura 
7 5, na pulgada (19.1 sm.) para sa maliit na pigura 

8 na pulgada (20.3 sm.) para sa katamtamang pigura 

8 J: na pulgada (21.6 sm.) . para sa malaking pigura 

9 na pulgada (22.9 sm.) - para sa ekstrang malaking pigura 


Q.... 


Front Armhole Level/ Bust Level for a Blouse with Sleeves. [plus 2 inches (5.f cm) 
to 3 inches (7.6 cm.) on the bust measurement] 

Kapantayan ng Harap ng Butas ng Braso (Armhole)/Kapantayan ng Kabilugan ng 
Dibdib para sa Hapit sa Kabilugan ng Dibdib sa Blusa na may Manggas. [may dagdag 
sa kabilugan ng dibdib na 2 na pulgada (5.1 sm.) o 3 pulgada (7.6 sm.) sa sukat ng 
kabilugan ng dibdib] 


34 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


Fi Galing sa puntos A, bumaba... 


7 Sh na pulgada (19.1 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 
8 na pulgada (20.3 sm.) para sa maliit na pigura 

8 3: na pulgada (21.6 sm.) para sa katamtaman na pigura 

9 na pulgada (22.9 sm.) para sa malaki na pigura 

9 na pulgada (24.1 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


Oas 


Front Armhole Level/Bust Level for a Relaxed (around the bust) Blouse with 
Sleeves. [plus 4 inches (10 cm.) to 6 inches (15.2 em.) on the bust measurement] 


Kapantayan ng Harap ng “Armhole”/Kapantayan ng Kabilugan ng Dibdib para sa 


Maluwag na Blusa sa bandang Kabilugan ng Dibdib na may Manggas. [may dagdag 
na 4 na pulgada (10 sm.) o 6 na pulgada (15.2 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib] 


Fi Galing sa puntos A, bumaba... 


8 na pulgada (20.3 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 
8 1: na pulgawa(21.6 cm.) para sa maliit na pigura 

9 na pulgada (22.9 sm.) para sa katamtaman na pigura 

9 Ja na pulgada (22.9 sm.) para sa malaki na pigura 

10 na pulgada (25.4 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


Markahan ito ng puntos L Galing sa puntos I, gumuhit ng tuwid na linya sa hanggang 
15 na pulgada (38 sm). lto ang magiging kapantayan ng 'armhole' [Para maging 
simple: Ang agwat ng linya ng 'armhole' sa harap at sa likod ay 1 na pulgada (2.5 sm.) 
sa bawat laki ng pigura. Ang agwat ng “armhole' ng damit na hapit sa kabilugan ng 
dibdib ay 7: na pulgada (1.3 sm.) at sa maluwag sa kabilugan ng dibdib ay 1 na pulgada 
(2.5 sm.) sa bawat laki ng pigura.] 


Bust for a Fitted (around the bust) Blouse without Sleeves. 
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit sa Kabilugan ng Dibdib sa Blusa na walang 
Manggas. 


Zi Galing sa puntos I, kunin ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. Markahan 
ito ng puntos 11. 


I2 Galing sa puntos IL, lumabas ng 7: na pulgada (1.3. sm. ) para sa kaalwanan ng 
kabilugan ng dibdib. [Itong idinagdag na 4: na pulgada (1.3 sm. ] ay hiniram sa 
padron ng likod.] Markahan ito ng puntos 12. 


35 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelya 


Gia 


Bust for a Relaxed (around the bust) Blouse without Sleeves, 
Kabilugan ng ng Dibdib para sa Maluwag na Blusa na walang Manggas. 


FLi 


I2 


O.... 


Galing sa puntos I, magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.) sa kahilugan ng 
dibdib. Pagkatapos na magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.), kwnin ang 14 na 
sukat ng kabilugan ng dibdib. Markahan itong puntos 11. 


Galing sa puntos II, lumabas ng 1: na pulgada (1.3 sm.) para sa kaalwanan ng 
kabilugan ng dibdib. (Itong dinagdag na 1: na pulgada ay hiniram na likod na 
padron.) Markahan itong puntos I2. 


Bust for a Blouse with Sleeyes. 
Kabilugan ng Dibdib para sa Blusa na may Manggas. 


[8 


I2 


Galing sa puntos I, magdagdag ng 2 (5.1 sm.), 4 (10.2 sm.), o 6 na pulgada (15.3 
sm.), para sa kaluwagan ng dibdib. Itong dinadagdag na kaalwanan ay depende 
sa gusto na luwag ng blusa. (Palatandaan: Kung anumang kaalwanan ang 
dinagdag sa harap ng padron para sa kaluwagan ng blusa ay idadag din sa likod 
ng padron.) Pagkatapos idagdag ang gustong luwag. Kunin ang I/4 na sukat ng 
kabilugan ng dibdib. Markahan itong puntos I1. 


Galing sa puntos Il, lumabas ng 1: na pulgada (1.3 sm.) para sa kaalwanan ng 
dibdib. Itong dinagdag na 1: na pulgada (1.3 sm.) ay hiniram sa padrong likod. 
Markahan itong puntos F2. 


Armhole Curve. 
Kurba ng Butas ng Braso (Armhole). 


J 


JI 


J2 


Galing sa puntos H2, gumuhit ng putol-putol na tuwid na linya patungo sa linya 
ng kabilugan ng dibdib na sa mga puntos I at I2. Markahan itong krosing na ito 
na puntos J. 


Galing sa puntos H2, bumaba ng 4 of an inch (1.9 sm.). Markahan itong puntos 
JI, 


Galing sa puntos J. para sa blusa na walang manggas, pumanik ng palihis.... 


Derechong Biusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


7: na pulgada (1.3 sm.) para sa ektrang maliit na pigura 
14 na pulgada (1.9 sm.) para sa maliit na pigura 

1 na pulgada (2.5 sm.) para sa katamtamang pigura 

1 4 na pulgada (3.2 sm.) para sa malaking pigura 

1 4: na pulgada (3.8 sm.) para sa ekstrang malaking pigura 


O.... 


I2 Galing sa puntos J, para sa blusa ng may manggas, pumanik ng palihis... 


34 na pulgada (1.9 sm.) para sa ekstrang maliit na pigura 

1 na pulgada (2.5 sm) para sa maliit na pigura 

1 14 na pulgada (3.2 sm.) para sa katamtamang pigura 

1 H na pulgada (3.8 sm.) para sa malaking pigura 

1 4 na pulgada (4.4 sm.) para sa ekstrang malaking pigura 
Markakan itong puntos J2. 


Ipagkabit ang mga puntos para makagawa ng kurba ng 'armhole', gamitin lang 
ang kamay sa pag hugis o ang 'armhole curve'. Ipagkabit ang mga puntos G at 
H2 ng bahagyan kurba. Ipagkabit ang mga puntos H2 at JI ng tuwid na linya. 
Ipagkabit ang mga puntos JI at T2 ng pakurba at ipabilog ang kurba ng linya sa 
lugar ng puntos J2. Ipagkabit ang mga puntos II at [2 ng tuwid na linya. 


Length of the Blouse. 
Haba ng Blusa. 


K Kunin ang kalagitnaan ng mga puntos B at G sa linya ng balikat. Markahan 
itong puntos K. 


L Hapat ang dulo ng tape measure sa puntos K at ilatag na palihis na bahagya 
hanggang sa gustong haba ng blusa. Markahan itong puntos L. 


LI Galing sa puntos L, gumuhit ng tuwid galing sa gitna ng harap ng padron. 
Markahan itong puntos LI. Pagkatapos ay ituloy ang linya palabas hanggang 
mga 10 na pulgada (25.5 sm.). Itong linyang ito ay magiging linya ng haba ng 
blusa at magiging linya na rin ng balakang. 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


Galing sa puntos LI, kunin ang 1/4 ng sukat ng mababang balakang. Markakan 


Galing sa puntos M, lumabas ng 1: na pulgada (1.3 sm) o 4 na pulgada (1.9 
sm.) para sa kaalwaan sa may balakang. Markahan ito ng puntos Mi. 


Hip. 
Balakang. 
M 
ito ng M. 
Mi 
M2 


MI-M3 Ipagkabit ang mga puntos MI at M2 ng bahagyan kabilogan ng parte ng “curve 


Galing sa puntos LI, bumaba ng 7: na pulgada (1.3 sm.) para sa maliit ang tiyan, 
0 na pulgada (1.9 sm.) para sa malaki ang tiyan. Markahan ito ng puntos M2. 


ruler". 


Shaping the Side Seam. 
Paghugis ng Dugtong sa Tagiliran. 


[2-MI Ipagkabit ang mga puntos I2 at MI ng tuwid na linya, o gumamit ng bahagyan 


uka na parte ng 'curve ruler". 


Back Pattern. 
Likod ng Padron. 


Guide Line. 
Pamatnubay ng Linya. 


A 


Galing sa pinakataas na 
parte ng papel na padron, 
bumaba ng 1 na pulgada (2.5 
SH). Markahan ito ng 
puntos A. Galing sa puntos 
A, gumuhit ng tuwid sa 
hanggang 10 na pulgada (25 
sm.). Markahan ng puntos 
A. 


38 


center back 1t 


Derechong Blusa na Walang “Bust Dans” Mayroon Kuwelyo 


Neck Line. 
Linya ng Leeg. 


B Galing sa puntos A, lumabas ng 2 V: na pulgadu (6.4 sm). Markahan ito ng 
puntos B. 


C Galing sa puntos A, bumaba ng 1 pulgada (2.5 sm). Markahan ito ng puntos C. 

D Galing sa puntos B, bumaba ng 1 pulgada (2.5 sm.). Markahan ito ng puntos D. 

B-D  Ipagkabit ang mga puntos B at D ng tuwid na linya. 

C-D. Ipagkabit ang mga puntos C at D ng tuwid nu linya. 

DI Galing sa puntos D, pumanik ng pahilis ng 4: na pulgada (1.3 sm.). Markahan 
ito ng DI, 

Neck Line Curve. 

Kurba ng Linya ng Leeg. 
Gumuhit ng linyang kurbado na nagkakabit sa mga puntos B at DI at C, na 
bumibilog sa lugar ng puntos DI. 

Shoulder Line. 

Linya ng Balikat. 

E Galing sa puntos A, kunin ang 1/2 ng sukat ng balikat. Markahan ito ng puntos 
pa 

F Galing sa puntos E, bumaba ng 1 4 na pulgada (4.4 sm). Markahan ito ng 
puntos F. 

B-F Ipagkabit ang mga puntos B at F ng tuwid na linya. 

Neckline Adjustment. 

Pagaakma o Pagaayos ng Linya ng Leeg. 
lakma or isaayos ang linya ng leeg na nakasangayon sa laki ng pigura, paki 


tingnan sa pahina 22. Markahan uli yoon mga kanto ng puntos B at C na 
iniukma o iniayos na linya. 


39 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


Back Chest Level for a Blouse without Sleeves. 
Kapantayan ng Likod na Dibdib para sa Blusa na walang Manggas. 


G Galing sa puntos A, bumaba ng... 


. 3 na pulgada (12.7 sm.) para sa ekstra na maliit pigura 
5 7: na pulgada (14 sm.) para sa maliit na pigura 
6 na pulgada (15.2 sm.) para sa katamtaman na pigura 
6 55 na pulgada (16.5 sm.) para sa malaki na pigura 
7 na pulgada (17.8 sm) para sa ekstra na malaki na pigura 


O.... 


Back Chest Level for a Blouse with Sleeves. 
Kapantayan ng Likod na Dibdib para sa Blusa na ntay Manggas. 


G Galing sa puntos A, bumaba ng... 
51/2 na pulgada (14 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 
6 na pulgada (15.2 sm.) para sa maliit na pigura 
6 4: na pulgada (16.3 sm.) para sa katamtaman na pigura 
7 na pulgada (17.8 sm.) para sa malaki na pigura 
7 3 na pulgada (19.1 sm.) para sa ekstra na malaki na pigura 


Markahan ito ng puntos G. Galing sa puntos G, gumuhit ng tuwid na linya 
palabas hanggang 10 na pulgada (25.5 sm). 


GI.” Galing sa puntos E, gumuhit ng tuwid na putol-putol patunggo sa linya ng 
puntos G na linya ng likod na dibdib. Markahan ito ng puntos Gi. 


G2 Galing sa puntos G, kunin ang 1/2 na sukat ng likod na dibdib. Markahan ito ng 
puntos G2. [Kung ang sukat ng likod na dibdib ay hindi nakuha, gamitin lang 


ang pamantayan, na ibig sahihin ay galing sa puntos GI, lumabas ng '4 na 
pulgada (0.6 sm.) o 4: na pulgada (1.3 sm). Markahan ng punios G2.] 


Armhole Level for a Blouse without Sleeves. 
Kapantayan ng “Armhole' para sa Blusa na walang Manggas. 


H Galing sa puntos A, humaba... 


8 na pulgada (20.3 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 
8 9 na pulgada (21.6 sm.) para sa maliit na pigura 
9 na pulgada 22.9 sm.) para sa katamiuman na pigura 


“Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


9 Y: na pulgada (24.1 sm.) para sa malaki na pulguda 
10 na pulgada (25.4 sm) para sa ekstra na malaki na pigura 


O.... 


Armhole Level for a Blouse with Sleeyes. 
Kapantayan ng “Armhole” para sa ng Blusa na may Manggas. 


H Galing sa puntos A, bumaba ng.... 


9 na pulgada (22.9 sm.) para sa ekstra na maliit na pigura 
9 9s na pulgada (24.1 sm.) para sa maliit na pigura 

10 na pulgada (25.4 sm.) para sa katamtaman na pigura 

10 4: na pulgada (26.7 sm.) para sa malaki na pigura 

11 inches (27.9 sm.) para sa ekstra na mulaki na pigura 


Markahan ito ng puntos H. lto ang magiging kapantayan ng “armhole”. 
[Para maging Simple: Ang agwat ng harap at likod na butas para sa braso ay 
1 na pulgada (2.5 sm.).] 


Bust for Fitted (around the bust) Blouse without Sleeves. 
Kabilugan ng Dibdib para sa Hapit na Blusa na walang Manggas. 


1 Galing sa puntos H, kunin ang 1/4 na sukat ng kabilugan ng dibdib. Markuhan 
ito ng puntos I. 


11i Galing sa puntos I, magbawas 1: na pulgada (1.3 sm.). Itong binahawas na sukat 
ay idinagdag na sa harap na padron para sa kalwanan ng dibdib. Markahan ito 
ng puntos LI. Tekis ang puntos I. 


O. sa. 


Bust for a Relax (around the bust) Blouse without Sleeves. 
Linya ng Kabilugan ng Dibdib para sa Blusa na maluwag sa kabilugan ng dibdib na 
walang Manggas. 


I Galing sa puntos H, magdadag ng | na pulgada (2.5 sm.) sa kabilugan ng dibdib. 
Pugkatapos magdagdag ng 1 na pulgada (2.5 sm.), kunin ang 1/4 ng kabilugan ng 
dibdib. Markahan ito ng puntos 1. 


fT 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


Fi Galing sa puntos I, magbawas ng 1/2 na pulgada (1.3 sm). Markahan ito ng 
puntos IL Tekis ang punios I. 


@oies 


Bust for a Blouse with Sleeves. 
Kabilugan ng Dibdib ng Blusa na may Manggas. 


I Galing sa puntos H, magdagdag ng 2 na pulgada (53 sm.), o 4 na pulgada (10 
sm), 0 6 na pulgada (15 sm.) sa sukat ng kabilugan ng dibdib. Hong dinagdag 
na sukat ay depende sa gustong kaluwagan sa kabilugan ng dibdib. Pagkatapos 
magdagdag ng 2 na pulgada (3 sm.), o 4 na pulgada (10 sm. ), 0 6 na pulgada (15 
sm): kunin ang 1/4 na inakma o inayos na sukat ng kahilugan ng dibdib. 
Markahan ito ng puntos I. 


II Galing sa puntos I. magbawas ng 4: na pulgada (1.3 sm.). Markahan ito ng Il. 
ekis ang puntos I. 

Back Armhole Curve. 

Kurba ng 'Armhoie'. 

J Ipagkabit ang mga puntos F at G2 ng tuwid na linya na putol-putol. Gamitin 
yoon angulo ng putol-putol na tuwid na linya at ituloy yoon putol-putol na linya 
hanggang sa linya ng kabilugan ng dibdib na nasa mga puntos H at Il. 
Markahan ito ng puntos J. 

F-G2 Ipagkahit ang mga puntos F at G2 ng maypagkabahagyang linyang kurha. 

G2-11 Hutoy ang linya na galing sa puntos G2 patunngo sa puntos II ng mas bilugan 
kurba. 

Length of the Blouse. 

Haba ng Blusa. 


K Tingnan ang nagawa na padron ng harap na blusa. Kunin ang sukat galing 
puntos K. Gumuhit ng tuwid na linya hanggang 15 inches (38 sm). 


Hip Line. 
Balakang. 


L Galing sa puntos K, kunin ang 174 na sukat ng balakang. Markahan ito ng 
puntos L. 


42 


“Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


LI Galing sa puntos L, magdagdag ng 4: na pulgada (1.3 sm), o 4: na pulgada (1.9 
sm). Markahan ito ng puntos LI. 


Side Seam. 
Dugtong sa Tagiliran 


11-L1 Ipagkabit ang mga puntos H at LI ng tuwid na linya, o ng 'curve ruler" sa 
bangang parte na may bahagyang uka. 


s 
S 
g 
KI 
O 
Cc 
D 
GS 


43 


NAA PAP PRESA NAA. 


Derechong Blusa na Walang “Bust Darts” Mayroon Kuwelyo 


Cutting the Front Pattern and Shaping the Facing of the Blouse Opening. 
Pagputol ng Harap ng Padron at Paghugis ng “Facing” ng Bukasan ng Blusa. 


kb. FOLD FACING ALLOWANCE 


ja 
a 3 
S NI 
l 
Sis :|ig 
3 s| 5 
Sila 
“, PALAU 
NIKA kg 
Bin o 
pis SX 
NG BE 
3 bo) 
ng 


PP 


o Ga 


Dahil yoon linya ng leeg ay ititiklup ng palabas dahil sa kolyar, iaakma or 
isaayos ang naiakma or nasiayos na na linya ng leeg ulit sa pamamagitan ng 
paglabas ng 9: na pulgada (95 sm) o W na pulgada (1.9 sm.) sa puntos B, 
depende sa ginuguston kaalwanan sa lugar ng leeg. Markahan ulit ang na 
inakma or isinayos na puntos B. Taakma o isiayos ulit yoon puntos C sa 
pamamagitan ng pagbaba ng 1: na pulgada (1.3 sm.). Markahan ulit ang naikma 
or isinayos na puntos C. Baguhin ang hugis ng linya ng leeg sa pamamagitan ng 
pagkabit ng kurbang linya sa mga puntos B at C. Iwasan ang masyadong bilog 
na kurha sa lugar ng puntos D, dahil itong kurba ng leeg at itiriklop pa lahas. 


N 1balikad ang napinutol na padron ng harap na padron na yoon kahaliktaran ng 


padron ang nakaharap sa iyo. Sa kanto ng puntos B, lumabas ng 11: na pulgada 
(3.8 sm). Markahan ito ng puntos N. 


44 


O-P 


'Derechong Blusa na Walang “Bust Daris” Mayroon Kuwelyo 


Galing sa tiklop ng padron sa linya ng baywang, lumabas ng 2 7: na pulgada (6.4 
sm.). Markahan ito ng puntos P. 


Galing sa tiklop ng padron sa linya ng laylayan, lumabas ng 2 1: na pulgada (6.4 
sm). Markahan ito ng puntos P. 


Ipagkabit ang mga puntos N at O sa parte ng “curve ruler" na may bahagyang 
uka. 


Ipagkabit ang mga puntos O at P ng tuwid na linya. Putulin sa puntos N at P. 
Baliktarin ang padron para ang pangibabao na padron ay nakaharap sa iyo. 
Aspilihin ang nakatiklop na palabis ng facing" at yoon pinakapadron sa paligid 
ng lugar ng leeg at ng balikat, at putulin ang hugis ng harap na padron galing 
sa kurba ng leeg papunta sa linya ng balikat hanggang sa kurba ng “armhole” at 
yoon linya ng dugtong ng tagiliran hanggang sa laylayan. 


To Cut the Back Pattern., 


Pagputol ng Likod na Padron. 


lakma o isaayos uli yoon na 
iaakma na na linya ng leeg sa 
pamamagitan ng paglabas ng 1: 
na pulgada (1.3 sm) o 4 na 
pulgada (1.9 sm.) sa puntos B, 


8 p 
NOY! 


. gamitin yoon sukat na ginamit sa G G2 


harap na padron. Ihugis uli 
yoong linya ng leeg sa inulit na 
pag-aakma 0 pag-aayos sa : 
pamamagitan ng pagkabit ng 
mga puntos Bat C 


xt 
Ky 
bo. | 
Ing 


Putulin ang hugis ng likod na 
pardon panimula sa linya ng 
leeg, tuloy sa linya ng balikat 
tungo sa “armhole” hanggang sa 
dugtong sa tagiliran hanggang 
sa laylayan. 


center back 


45 


SPORTS or KNOTCHED COLLAR (Kuwelyo) 


454: -B raches 
ex. 


-A45 - 
pi 45g meh es VA of back neck lira 
" Amehes 


(203cm) 


Yo or font 


Star? of neck ire 


tape measure p 45g 1IChes 
f B 
(7cm) 


Tingnan ang harap at likod na padron. Sa pamamagitan ng 'tape measure', kunin ang 
sukat ng naiakma na kurba ng likod na leeg simula sa puntos B hanngang puntos C. 
Kunin din ang sukat ng naiakma o nanaayos na kurba ng harap na leeg simula sa puntos 
B hangang puntos C. Isulat itong sukat ng kurba ng leeg para huwag makalimutan. 
Itong sukat ng kurba ng leeg ay kalahati lang ng sukat ng kurba ng leeg. 


W1G1h 
gr ar raang 


Teng Ph 


Kumuha ng padron na papel na sumusukat ng: 
Lapad: 18 na pulgada (45.7 sm.) 
Haba: 35 na pulgada (12.7 sm.) 


Tiklupin sa sagitna ng lapad ng papel. 


46 ' 


nanaman an a BN Dang Maka PAT 


dn Kabamirakas Wi 


KETRLAB EASE pf ato ay a 


Kuwelyo 


Galing sa ilalim na tiklop ng pardon na papel, pumanik ng 1 na pulgada (2.5 
sm). Markahan ito ng puntos a. 


Galing sa puntos a, kunin ang sukat ng 1/2 ng kurba ng leeg (Tingnan ang 
direction sa nakaraan na pahina). Markahan ito ng puntos b. 


Galing sa punios a, kunin ang gustong haba ng kuwelyo [mahigit kumulang na 3 
na pulgada (7.6 sm.)]. Markahan ito ng puntos c. 


Galing sa puntos b, kunin ang gustong haba ng kuwelyo [mahigit kumulan nu 3 
na pulgada (7.6 sm.)]. Markahan ito ng puntos d. 


Galing sa puntos d, lumabas ng 7: na pulgada (1.3 sm). Markahan ito ng 
punlos e. 


Galing sa puntos b, pumanik ng 14: na pulgada (1.3 sm). Markahan ito ng 
puntos f. 


Ipagkabit ang mga puntos a at b ng tuwid na linya. 
Ipagkabit ang mga puntos c at e ng tuwid na linya. 
Ipagkabit ang mga puntos d at e ng tuwid na linya. 
Ipagkabit ang mga puntos e at f ng tuwid na linya. 


Ipagkabit ang mga puntos a at f na bahagyang bilog na kurba na ginagamit ang 
“curve ruler". 


Bago putulin ang hugis ng padron ng kuwelyo, aspilihin muna para huwag 
gumalaw. Putulin pasimula sa puntos c tungo sa puntos e tungo sa puntos f 
hanggang puntos a. 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


Step 5 


FLAT PETER PAN COLLAR 


Lapatin ang harap at likod na padron na yoon dulo ng halikat ng harap at 
likod ay nakapatong sa isa at isa ng 1 na pulgada (2.5 sm. ). Hagay ito sa 
ibabaw ng nakatiklop ng pardon na papel, na yoon sagitna ng likod na 
padron ay nakalapat sa tiklop ng padron para sa kuwelyo. Sukatin ang 


kurba ng leeg (tingnan ang pahina 68 para sa palatuntunin. Isulat ang 
sukal. 


Galing sa sagima ng harap na kurba ng leeg,. bumaba ng 2 na pulgada 
(3.1 sm.) o sa gustong haba ng kuwelyo na “Peter Pan'. 


Markahan ang gustong haba ng kuwelyo galing sa sagitna ng likod 
hanggang sa gustong haba ng kuwelyo. 


Ang harap na padron ay nilalarawan ng putol-putol na mga linya, 
bahagyang itaas ang kurba ng linya ng leeg para mahigyan ng palahis 
yoon pagtikiop palabas ng kuwelyo kapag ito at dinugtong na sa damit. 
Sukatin ang kurba ng leeg sa padron ng damit, iakma sa gitna ng harap 
na padron ng damit at idagdag kung kulang pa sa sukat. Ipagkahit ang 
lahat ng mga puntos ng padron ng kuwelyo, 


Bakasin ang hugis ng padron ng kuwelyo ng “Flat Peter Pan" at putulin 
ang hugis ng kuwelyo, 


Para sa “Rolled Peter Pan', ilapat ang dulo ng harap at likod ng balikat ng 1 “: na 
pulgada (3.8 sm.). Gamitin ang palatuntunin sa "Flat Peter Pan C 


48 


k 
k3 
xi 
px 
Pi 
ke 
kt 
Gi 
pag 
pa 


BASIC SLEEVE 


MANGGAS 


How to Measure the Totai Measurement of the Front and Back Armnhole of the 


Pattern. 


Paano Isukat ang Kabuuan Sukat ng Harap at Likod na “Armhole” ng Padron. 


ex. 
1-8 inches 


EX- 
a inches 
(20.30m) 


o Stat? 
of 


rape 


MEASE 


EX. 
8-17 inches 


Para makuha at maipatunay 'capline' ng manggas, ilagay ang dulo ng 'tape measure ' sa 
pinakadulo ng harap na 'armhole' at sukatin ang harap na “armhole', ituloy ang 
pagsukat sa likod na 'armhole" ng mga padron. Isulat ang kabuuan sukat ng harap at 
likod na “armhale' para huwag makalimutan. 


Gumupit ng padron na papel na 
nag-susukat ang mga 23 na pulgada 
(64 sm.) sa lapud at 20 na pulgada 
(31 sm.) ang haba para sa maiksing 
manggas, o 20 na pulgada (51 sm.) 
ang haba para sa manggas na 44 ang 
haba, o 25 na pulgada (64 sm.) para 
sa mahabang manggas. 


amaaaaasan F MASA ANNA 


. long 


BG AA 
P7 pi old up? Ra 
@ 


Manggas 

Cap Height of Sleeve. 

“Cap Heighe' (taas) ng Manggas. 

A Markahan ang pinakataas ng sentrong linya na puntos A. Gumuhit ng tuwid na 
linya hanggang baha. 

B Galing sa puntos A, kunin. ang 1/3 na kabuuan sukat ng 'armhole' ng 
nakahangdang padron, 
Gumuhit ng tuwid na linya sa bawat tabi ng puntos B, hanggang sa mga 10 na 
pulgada (25.5 sm). 

Cap Width of Sleeve. 


Lapad ng “Cap” ng Manggas. 


CI. Galing sa puntos A, kunin ang 1/2 ng kabuuan sukat ng harap at likod na 
“armhole”" sa nakahangdang padron. Ipatong ang dulo ng “tape measure” sa 
puntos A, at yoon ilalim ng sukat sa “lupe measure” na 1 2 ng sukat ay 
iurong papunta sa kaliwa na pahilis patunngo sa linya ng puntos B. Markahan 
kung saan man tumama ang 17 2 ng kabuuan sukat ng “armhole' ng puntos C. 


B-CI Sa linya na nagigitna ng mga puntos B at CI, isulat “HARAP", at ito ay 
magiging harap ng manggas. 


A-CI Ipagkahit ang mga puntos A at CI ng tuwid na linya. 

C2. Galing sa puntos A, kunin ang 1/ 2 ng kabuuan 'armhole' ng harap at likod na 
nakahangang padron. Ipatong ang pinakadulo ng 'tape measure' sa puntos A, at 
iuron ang ilalim ng 'tape measure' na pahilis patunngo sa kanan ng puntos B 


hanggang ito at tumama sa Inyia ng puntos B. Markahan ng puntos C2. 


B-C2 Sa gitna ng mga puntos B at C2, isulat 'LIKOD"', at ito ay magiging likod ng 
manggas. 


A-C2 Ipagkabit ang mga puntos A at C2 ng tuwid na linya. 
Front Capline. 
Harap na “Capline'. 


AI . Galing sa kaliwang tahi ng puntos A, lumabas ng 4: na pulgada (1.3 sm). 
Markahan ito ng puntos Al. 


D Kunin ang gitna ng mga puntos A at CI. Markahan ito ng puntos D. 


50 


Manggas 


Galing sa kanan tabi ng puntos D, lumabas ne 3: na pulgada (1.9 sm). 
Markahan ito ng puntos E. . 


Kunin ang gitna ng mga puntos E at A. Markahan ito ng puntos F. 


Galing sa puntos F, pumanik ng 4 na pulgada (1.9 sm). Markahan ito ng 
puntos G. 


Kunin ang gitna ng mga puntos E at Cl. Markahan ito ng puntos H. 


Galing sa puntos H, bumaba ng 4: na pulgada (1.3 sm. ] sa pinakatapat at ilalim 
ng puntos H. Markahan ito ng puntos IL. 


Ipagkabit ang mga puntos A sa AI saG sa E sa I at sa CI ng tuwid na linya. 


Back Capline. 
Likod na “Capline'. 


A2 


Galing sa kanan tabi ng puntos A, lumabas ng 4 na pulgada (0.6 sm). 
Markahan ito ng puntos A2. 


JA K Kunin ang sukat ng agwat ng mga puntos A at C2, at kunin ang 1/3 ng kabunan 


JI 


Ki 


sukat sa pamamagitan ng pag tiklop ng tape measure' ng 3 parte. Markahan ito 
ng puntos J al K 


Galing sa puntos J, lumabas ng 4 na pulgada (0.6 sm.). Markahan ito ng 
puntos JI. 


1 


Galing sa puntos K, lumabas ng 44 na pulgada (0.6 sm.). Markahan ito ng 
puntos KI. 


Galing sa puntos KI, pumanik ng 5/8 na pulgada (1.6 sm.). Markahan ito ng 
puntos L. 


Kunin ang gitna ng mga puntos JI at C2. Markahan ito ng puntos M. 


Galing sa puntos M, bumaba ng 3/8 na pulgada (1.0 sm.). Markahan ito ng 
puntos M. 


Ipagkabit ang mga puntos A sa A2 sa Ji sa N sa C2 ng maayos na kurbadong 
linya. 


51 


Manggas 

Length of the Sleeve. 

Haba ng Manggas. 

[f] Galing sa puntos A, kunin ang haba ng manggas (maigsi, 3/4 ng haba, o maha- 
bang manggas). Markahan ito ng puntos O. 

PI Galing sa kaliwang tabi sa puntos O (maigsi, 4s na haba o mahaba), kunin 1/2 
nang gustong lapad ng laylayan ng manggas. Markahan ito ng puntos PI. 

P2 Galing sa kanan tabi ng puntos O (maigsi, Ya na haba, o mahaba), kunin ang 1/2 


nang gustong lapad ng laylayan ng manggas. Markahan ito ng puntos P2. 


CI-PI Ipagkabit ang mga puntos CI at PI ng tuwid na linya. 


C2-P2 Ipagkabit ang mga puntos C2 at P2 ng tuwid ng linya. 


Bottom Fold of the Sleeve. 
Halim na Tiklop ng Manggas. 


g 


QI 


Q2 


Galing sa puntos O (maigsi, Ya, o mahaba), bumaba ng 1 na pulgada (2.5 sm.). 
Markahan ito ng puntos @. Gumuhit ng tuwid na putol-putol na linay sa bawat 
tabi ng puntos Q. 


Tiklupin at aspilihin itong palugit sa laylayan ng manggas, para kapag pinutol 
na ang pardon, yuon palugit sa laylayan ay susunod sa hugis ng tahi ng manggas. 


Kapag inalis ang tiklop, ang puntos @I ay nasa dulo ng kanto ng tiklop ng harap 
ng padron ng manggas. 


Kapag inalis ang tiklop, ang punitws @2 ay nasa dulo ng kanto ng tiklop ng likod 
ng padron ng manggas. 


52 


